| YSGOL SABROTHOI 


CAN, 


YN DANGOS GODIDOGRWYDD YR 





|. Ynghyd ag.anogaeth â bawb $ ddyfod ddi 


. Sylwedd yw o'r manna hyny, y 





yn enwedig IEUENCD Dn 


1. O gwrandewch ieuenctyd siriol, 
Ar yr ysgol fwyn Sabbothol, 

Y mae'n galw drwy 'n ardaloedd, 
Am i bob dyn ddod i'w gwleddoedd. 


O! gwrandewch ieuenctyd llon, 
O! gwrandewch ieuenctyd llon, 
Deuwch iddi, peidiwch oedi, 
O!, dewch igyd o'r bron. 
2, Ganddi mae rhyw ddarpariadau, 
Addas iawn i chwi a minau, 
'Gwledd o basgedigion breision, 
Sydd ar fyrddau'r holl ysgolion. ^< 
O! gwrandewch ieuenctyd llon, &1 
3. Dyma'r bwrdd mae bara'r bywyd, | 
Bara sydd a'i flasyn hyfryd 7/0 
Bu plant Israel yn ymborthi. o 
O! gwrandewch ieuenctyd llon, & 
4. Ganddi mae y nefol ffrwythau, O 
_ Y fligys ir a'r pomgranadau; 
..A holl aeron goreu'r Duwdod, 
Sydd yma ar ei bwrdd yn barod. 
. OF gwrandewch ieuenctyd llon; 


A “y y s 
v - hn» bf, ov ŵy yh 
i" ' We Yu FE 
WW E'R AT 





2 





5. Yn y wledd mae'r dyfroedd bywiol, 
Sydd a'i darddiad o'r llys breiniol ; 
Ac fe all y dyfroedd yma, 
Dorri syched holl blant Adda. 
O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 


6. Gwelaf ynddi Arch-cyfamod, 

 Thuser aur a gwaed y cymod ; 
Crochan aur a'r drugareddfa, 

“ Ydyw llestri'r gwleddoedd yma. 


* .O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 


'. Syndod byth drwy'r nef a'r ddaear, 

Fod fath fwrdd yn nyffryn galar; 

Bwrdd sy'n llawn o bethau buddiol, 

Yw bwrdd yr ysgol fwyn sabbothol. 

yw, O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 


| 8. Ni all bechgyn gwlad y gwynfa, 
| Byth ddarlunio'r gwleddoedd yma ; 
Pan osodwyd lawr ei seiliau, 
| Fe gyd-ganodd sêr y borau. 
. O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 
| 9. Yr Ysgol Sul yw y blanhigfa, 
| ;Sy'n addurno plant y tonau; 
| Yma ceir y bechgyn cymwys, 
I droi mewn cylchoedd byd ac eglwys. 
| O! gwrandewch ieueuctyd llon, &c. 


| s1O. Yna bu y Duwinyddion, 
^Rhai sy'n awr ar furiau »eion ; 
| Yn cyhoeddi Crist yn geidwad, 
| Uwch pen byd o bechaduriaid. 
O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 


| 11. Ceir ynddi arfau i filwrio, 
— Gwisgoedd addas i dy wisgo ; 
b e “ye 


" 7 
era y 


RR sy AO rg u 
a AI 











le 
1, 









































3 mc 


Mwy dymunol i'w ei gamau, 
Na'r India bell a'i holl drysorau. 

O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 
12. Y mae'r ysgol gwedi codi, 
Myrdd a mwy o blant trueni; 
'Rhai 'sy heddyw'n canu'n hwylus, 
Ar ororau gwlad paradwys. 

O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 


13. Dych'mygaf gwelaf Raikes Caerloyw, | 

Yn ei plith yn canu'n groyw ; 

'R hwn a ga'dd y swydd urddasol, 

O blanu'r ysgol fwyn sabothol. 
O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 


14. Gwelaf hefyd Charles o'r Bala, 
'Rhwn fu'n blaid i'r gwron yma ; 
Yno'n edrych dros y muriau, 
Ar blant yr ysgol yn dod adrau. 
O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c.| 
15. Pan byddo rhai o blant yr ysgol, 
Yn esgyn mewn i'r ddinas freiniol ; 
Gwelaf yno deulu'r doniau, 
Yn ail enyn ei caniadau. | 
O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 
16. Y mae hon wrth fodd Duw Gu 
Seraph pur ac Arch-angylion ; | 
Teithio mae ar hyd ein daear, 
Er mofyn deiliaid ewyllysgar. ol 
OT gwrandewch ieuenctyd llon, &c| 
17. Y mae'n galw ar bob oedran, i 
O! henafgwyr peidiwch hepian ; 
Mae'r haul yn myn'd a'r dydd yn darfod, 
A chwithau bron a myn'd i'r beddrod. 
O! gwrandewch ieuenctyd llon, &e, 
mm Od 










4 


18. Deuwch chwithau rhai sy'n wrol, 
Gwnewch eich.rhan o blaid yr ysgol; 
Byddwch gryf a dewr a ffyddlon, 
Fe rydd 'r ysgol i chwi goron. 
O! :gwrandewch ieuenctyd llon, &c. | 

19. Ac or blodau mwyn hyfrydlon, 
| Ieuenctyd deuwch i hon o galon ; Ac 
i: De'wch heb oedi, peidiwch aros, 

, Tra byddofch llafur yn ymddangos. 





O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 
20. Cydiwch afael yn ei pherlau, 
Tra mae'n gryf eieh holl synwyrau - 
“ “Hyn a rydd i chwi gysuron, 
Pan byddo'ch traed yn rhydiau'r afon. ; 
( O! gwrandewch ieuenctyd llon, &c. 
|. 91. Mi obeithiaf nawr o galon, Ob 
A dewch ieuenctyd i'r ysgolion; 
Cyn delo angeu du â'i ddyrnod, o'l 
| I mewn i'ch pabell fardd a'i dattod. | i't 
“.  Ŷ £'O ! gwrandewch ieuenctyd llon, 
O! Gwrandewch ieuenctyd llon; 
o Deuwch iddi, peidiweh oedi, - 
bn. . OL dewch:i gyd o'r bron, 











| Pontypridd. D. Evans., 


NANNAU NN IN O NS AF “a A 


— “ Rees Lewis, Argraffydd, Heol-Fawry/ Merthyr. 





TNINI'NLI I NL NL NN NF NF Na 








